CYMGQR  DOSBARTH  GULEDIG  PEWLLYIT 
ADRODDI AD 
Y 

SUYDDOG  MEDDYGOL 
ar 

GYFLWR  IECHYD  Y DOSBARTH 
am 

1950. 


PENLLYN  RURAL  DISTRICT  COUNCIL 


Annual  Report 
of  tha 

Medical  Officer  of  Health 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2016  with  funding  from 
Wellcome  Library 


https  ://arch  i ve  ,o  rg/detai  Is/b2887 1170 


AT  GYNGOR  DOSBARTH  GWLEDIG  PENLLYN 


3 

ADRODDIAD  BLYNYDDOL  SWYDDOG  MEDDYGOL  Y OYNGOR  AM  1950. 


Foneddigion, 

Dymunaf  gyflwyno  fy  adroddiad  am  y flwyddyn  yn  diweddu 
Rhagfyr  31,  1950. 

Ystadegau  ac  Amodau  Cymdeithasol 

Arwynebedd  y Dosbarth:  96,  0 aceri 

Amcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  0 boblogaeth  y Dosbarth  yn  1950: 

2,815 

Nifer  y tai  annedd:  832 
Gwerth  trethiannol:  £6,020 


Cyfanswm  treth  0 geiniog  yn  y bunt: 

£21.  19.  8 

• 

GenediKaeth.au  a Marwolaethau 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Marwolaethau. • • ...  oo. 

27 

11 

40 

Bywanedig:  Cyfreithlon  ... 

13 

18 

31 

Anghyfreithlon  ... 

2 

1 

3 

Marwanedig:  Cyfreithlon  ... 

0 

1 

1 

Anghyfreithlon  ... 

0 

0 

0 

Marwolaethau  plant  0 dan  flwydd  oed: 

Cyfreithlon  ... 

1 

0 

1 

Anghyfreithlon:  ... 

0 

0 

0 

Marwolaethau  plant  0 dan  pedair 
wythnos  oed: 

Cyfreithlon:  ... 

0 

0 

0 

Anghyfreithlon  ... 

0 

0 

0 

Graddeg  yn  6l  Mil  o'r 

Bywanedig. . . ...  ... 

Boblogaeth 

• • * 

• • • 

12,  07 

Marwanedig  ...  ... 

• • • 

• • ♦ 

0,  35 

Marwolaethau  plant  . . ... 

• t • 

• • • 

29. 4 

Marwolaethau  mamau  yn  61  mil  o enedigaethau  byw  a man?:  Dim 
Cyfartaledd  marwolaeth  0 bob  achosion  . ..  ...13.  8 

Oyfartaledd  marwolaeth  0 achos  y Ddarfodedigaeth  ...  1.  06 

0 achOB  Oanser  0 bob  math  ...  ...  ...1.  77 

Yr  elfen  gymhariaethol:  Genedigaethau  ...  ...1.  17 

Yr  elfen  gymhariaethol:  Marwolaethau  ...  ...0.  86 


. 


. 

' 


■ 


. 

: e-r ROtfoi 


Achosion  Marwolaeth  vn  v Dosbarth  yn  ystod  y flnyddyn 


Darfodedigaeth  Ysgyf einiol. „ . 

• o • 

Gwryw 

1 

Benyw 

1 

Cyfanswm 

2 

Darfodedigaeth  o fathau  eraill 

• * • 

0 

1 

1 

Canser  ar  ;Sfr  yetumog 

• 0 • 

1 

1 

2 

Canser  o fathau  eraill,  llidiog  a lym 

f fatig 

2 

1 

3 

Uiweidiau  i'r  sistera  nerfau,. 

# • 0 

4 

4 

0 

Llindagiad  y galon  * . « 

coo 

2 

0 

2 

Gordyndra  y gwaed 

© 0 c 

1 

0 

1 

A f i e oh y do n cal on  era! 1 1 » « e 

© © 

5 

3 

8 

Llid  yr  ysgyfaint  .o* 

O O Q 

2 

0 

2 

Br  one  situs  .<>« 

oca 

2 

0 

2 

Afiechydon  eraill  yn  y sistem  anadlol 

& e o 

C 

1 

1 

Llid  yr  elwlod*. 

1 

0 

1 

Casgliad  ar  yr  ystumog  b.?r  pei-feddyn 

bach 

1 

0 

1 

Llid  ar  chwaren  y bledren  * * „ 

r o O 

1 

0 

1 

Afiechydon  anniffiniol 

o o o 

1 

0 

1 

Hunanladdiad  ...  ... 

b o • 

. 1 

0 

1 

Afiechydon  cylchrediad  y gwaed 

O © © 

1 



Gy  fans  van 

o o e 

27 

13 

40. 

Afiechydon  Heintus. 

Tabl  Afiechydon  Heintus  am  y 

■flwyrldyn 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Darfodedigaeth  Ysgyfeiniol  ... 

...  0 

2 

2 

Darfodedigaeth  Anysgyf einiol  ... 

• • • 1 

0 

1 

Y Freeh  Goch  ... 

Gwasanaeth  Iechyd. 

Swyddogion: 

...  4 

0 

4 

Y Swyddog  Meddygol  (Rhan  amser):  Robert  Jones,  H.  B*,  Ch.B. 


Yr  Arolygyddlechyd:  D.  J.  Jones,  M.  I.  8.  A,,  A.  R,  San.  I. 

Clinigau:  (a)  Darfodedigaeth 

(b)  Llesiant  plant 

(c)  Orthopaedig 


Gwneir  trefniadau  ar  gyfer  rnaraau  yn  geri  a magu  plant  ac  ar  gyfer 
plant  bychain,  gwasanaeth  bydwraig  gartref;  ymweld  ynglyn  ag  iechyd 
a nyrsio  gartref;  atalheintiad;  cyraorth  gartref  a gwasanaeth  ambiwlans. 
Gweinyddir  y rhain  gan  y Cyngor  Sir. 


' 


■ 


' 


■ 


F 


3 


1 . 

2. 

3* 

- 4. 
5* 
So 

y 

l: 

10c 

pe 

11. 
1 'J 


Adroddiad  Yr  Arolvgydd  Iechyd. 

Nifer  y tai  annedd...  , 

Nifer  y tai  a gwplhawyd  gan  yr  Awdurdod  Lleol 
Nifer  y tai  newydd  a go*;wyd  drwy  ymgais  breifat 
Tai  annedd  a archwiliwya  . .. 

Achosion  o orlenwi  tai 
Tentiau  a charafannau  symudol 


• * • 


832 

8 

0 

143 

14 


Do soar th,  er  bod  teutio  a 
Meiladu  vn  magi1.  pryfed 
Dihcintiu  yn  achos  afiechyd  heintus 
Pob  tail : un  pobty  bara  a arolygir  yn 
Hr4.fr.nf a I^a:  Dim  un«  Gwerthir  hufen 
n troll,  end  yn  fyr  oh  bydd  yn 
To far r.  Datwsi  Dir,  un. 

Llacthdai:  Gwerthir  llaeth 


Nid  oes  wersylloedd  trwyddedig  yn 


oharafanio  ar  gynnydd  yn  y cylch. 


rheolaidd. 
ia  o faniau 


teithiol  yn  y 


nodd  dyfod  0 hyd  iddynt. 
yn  y pentrefi  gan  y cynhyrchwyr 


eu 


Inina  1 n *, 

13v  Siopau  Oig:  Y mae  dwy  yn  y cylch,  ac  fe’u  cedwir  yn  lan,  ond  mafe’r 
jyl'l  inwad  Gwr  yn  anfoddhaol. 

14,  Lladd-dai:  Dim  un,  Ond  bydd  nifer  sylweddol  yn  cael  trwydded  i ladd 
eu  moch  eu  hunain. 


Deddf  Siopau:  Oyfleusterau  iechydol  a chyfleusterau  ymolch.  Man 
siopau  pentref  yw’r  mwyafrif,ac  fe’u  cedwir  yn  lan. 
lb.  3ampj.au  llaeth:  Ysgolion:  3.  Eraill:  0. 

17.  Samplau  dwr:  20,  Y mae  yn  y cylch  saith  gwaith  dwr,  a chymerir 

samplau  o’r  d4r  yn  rheolaidd  ohonynt. 

Cymerwyd  56  0 samplau  0 ddwr  mewn  cj:£lenwadau  preifat, 

Cysylltiadau  newydd:  Tai:  10.  Eraill:  1 

18.  Tmolchfau  ysgol:  Closeti  bwced  sydd  yn  y mwyafrif  ohonynt,  ac  y 

mae’r  garthjfosiaeth  yn  amrwd  ac  yn  anfoddhaol. 

19.  Rhybuddion  Anffurfiol: 

20.  Rhybuddion  Ystadud:  2 0 dan  Dde^d#  Iechyd  y Cyhoedd  193^. 

4 0 dan  Dde^df-  Tai  19 3b,  Adran  9. 

21.  Bwyd  a gondemniwyd:  Oig  moch:  2o  pwys,  Ymenyn:  28  pwys, 

Llaeth  Tun:  4 tunaid,  Pis:  2 dun,  Oig  Tun:  2 dunaid. 

22.  Deddf  Ffatrioedd  1937:  Nifer  y ffatrioedd  lie  y rhoddir  Adran  J 
mewn  grym:  Tri. 

Y rhain  yw:  Ystorfa  Amaethyddol  Llanuwohllyn, 

Pwerdy  a Gare j Llanuwchll . 1, 

Gwaith  llifio  Llanuwchll yn, 

Derbyniwyd  un  cais  am  welliannau  i dy  annedd  0 dan  Dde^djJ  Tai  1949, 
ac  fe'i  gwrthodwyd  gan  y Weinyddiaeth  Iechyd  oherwydd  ystyried  y 
gwelliannau  a gynigyd  yn  anfoddhaol. 

Gan  fed  safon  gyffredinol  y tai  yn  y Dosbarth  yn  isel,  a!r  rhenti  yn 
is e'l  hefyd,  anfynych  iawn  y gwneir  atgyweiriadau  oherwydd  y draul 
ynglyn  a hynny,  Y canlyniad  yw  fod  tyddynod  yn  y cylch  yn  mynd  0 ddrwg 
i waeth,  a hynny’n  gyflymach  nag  y codir  tai  newydd.  Oni  roddir  cymorth 
ar  raddfa  fwy  hael  i’r  tyddynnad  a’r  ffermydd  hynny  na  ddaw  0 fewn^,^^ 
Deddf  Tai  1949  neu'r  Dde^df  Ffarmio  Mynydd  194&  , 7>5  fe  fydd  yn  y 
dyfodol  agos  fwy  0 dai  anffit  yn  y dosbarth  nag  sydd  ar  hyn  o bryd, 
ac  y mae'r  nifer  bresennol  yn  ddigon  uchel. 

Hyd  oni  cheir  gwelliannau  yn.yr  amodau  presennol,  a sylw  priodol  yn 
cael  ei  roddi  i dai  amaethyddol,  bydd  y diboblogi  yng  nghefn  gwlad  yn 
parhau. 


.iil'ienssjL-  x 


. , - ■•  •»  * > 

&>*•••  "C  ' ■■■■’■  , 

■ 


. 


. I— ■«-•-  ,.  ...  .. 


f ••Ic.f:-.  • , V.1. 


;:r,  i‘  • -V;  *i  ✓ . .t  -'•*•^''1'  * 


Ise#4f  i ' ' • ' » -r  ■ ■ ■'• * 

. 


.;  tnync  J C- T; 

I Ifcl  '-"corivCi  v .‘  v ; 


» 


■ 


. 

. 

■•••• 


